Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo- Maoismo 


AYAN 


Edisyong Pilipino 

Espesyal na Isyu 

Disyembre 26, 2011 

www. philippinerevolution. net 


Ibayong palakasin ang Partido 
at isulong ang digmang bayan 


Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 
Disyembre 26, 2011 


alang hanggang kagalakang ipinagdiri- 
W's natin ngayong araw ang ika-43 ani- 

bersaryo ng muling pagtatatag ng Parti- 
do Komunista ng Pilipinas (PKP) sa patnubay ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo at lahat ng mga 
napagtagumpayan natin mula noon sa demokra- 
ratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino la- 
ban sa imperyalismong US at lokal na mga nag- 
sasamantalang uring malalaking komprador at 
panginoong maylupa. 

Nagbibigay-pugay at parangal tayo sa lahat ng 
kadre at kasapi ng Partido at sa lahat ng rebolu- 
syonaryong pwersa at buong sambayanan para sa 
lahat ng pagpupunyagi at sakripisyo nila sa pagka- 
kamit ng mga tagumpay ng rebolusyon. Maalab na- 
ting purihin at pamarisan ang ating mga rebolusyo- 
naryong martir at katangi-tanging mga bayani. 

Mula noong nakaraang taon, nakamit na- 
tin ang makabuluhang mga ta- 
gumpay sa ating gawaing 
pang-ideolohiya, pampulitika 


at pang-organisasyon. Nagtamo tayo ng mayor na 
mga tagumpay sa pagtupad ng mga rekisitong 
pampulitika para maisakatuparan ang plano nating 
sumulong mula estratehikong depensiba tungong 
estratehikong pagkapatas. Napatatag natin ang 
pampulitikang pundasyon para sa pagpapaigting 
ng digmang bayan. 

Bunga nito, nakapaglunsad ang BHB ng papara- 
ming mga taktikal na opensiba sa kabila ng mata- 
galan at malalaking opensibang militar ng papet na 
pasistang estado. Nagdulot ito ng nakamamatay 
na bigwas sa kaaway at nakasamsam ng mga san- 
data para magkapagbuo ng dagdag na mga panla- 
bang yunit. Nakapaglunsad ito ng malaganap at 
masinsing pakikidigmang gerilya batay sa papala- 
wak at papalalim na baseng masa. 

Napakapaborable ng mga kundisyon ng krisis 
ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ng nag- 
haharing sistema sa Pilipinas para sa pagsusulong 
ng demokratikong rebolusyong bayan at para tupa- 
rin sa di katagalan ang planong sumulong mula es- 

tratehikong depensiba 
tungong estratehikong 
pagkapatas. Lubos nating 
samantalahin ang lalong 
paglala at paglalim ng krisis. 
Sirang-sira na ang mono- 
polyong kapitalismo at 
mga patakarang neoli- 
beral. Panahon na para 
paigtingin ng proletaryado at 
mamamayan sa Pilipinas at 
buong mundo ang kontra- 
opensiba laban sa im- 
peryalismo at reak- 
syon. Pasulong 
tayong magmar- 
h tsa sa pakikibaka para sa pambansang 
paglaya at demokrasya at makipagkaisa sa 
` pandaigdigang kilusang anti-imperyalista at 
sosyalista. 


I. Ang nagtatagal at lumalalang krisis 


ng pandaigdigang kapitalismo 


Nitong nagdaang mga deka- 
da, tulak ng paghahabol ng tubo 
at kompetisyon, ang mga mono- 
polyo kapitalista sa iba't ibang 
bansa ay gumamit ng bagong 
teknolohiya at nagpalitaw ng 
bagong mga produkto sa pamili- 
han bilang kinakailangang hak- 
bangin para sa pagpapalago ng 
kapital. Ang paggamit ng mas 
matataas na antas ng teknolohi- 
ya ay nagpasidhi ng kontradik- 
syon sa pagitan ng panlipunang 
katangian ng produksyon at ng 
pribadong katangian ng pag- 
aangkin ng kapitalistang eko- 
nomya. 

Gumamit ang monopolyong 
burgesya ng teknolohiyang 
pang-impormasyon at iba pang 
teknolohiya upang itaas ang 
produktibidad at pabilisin ang 
paglikha ng tubo at pagpapala- 
wak ng kapital sa pamamagitan 
ng pagbawas ng sahod na ibina- 


EB AYAN 


Espesyal na Isyu Disyembre 26, 2011 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula 
sa Philippine Revolution Web 
Central na matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din 
ang mga mambabasa na magpaa- 
bot ng mga puna at rekomenda- 
syon sa ikauunlad ng ating paha- 
yagan. Maaabot kami sa pamama- 
gitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang 
beses bawat buwan ng Komite Sentral 
ng Partido Komunista ng Pilipinas 


bayad sa uring manggagawa. Gi- 
namit din nito ang mas mabilis 
na paraan ng transportasyon at 
komunikasyon para pabilisin ang 
pangangalakal ng mga produkto 
at serbisyo at pagpapalaganap 
ng ideolohiya at propaganda ng 
monopolyong kapitalismo na ka- 
raniwang gumagamit ng leng- 
gwaheng petiburges. 

Sa harap ng paulit-ulit at lu- 
malalang krisis ng sobrang pro- 
duksyon at ng tendensyang pag- 
baba ng tantos ng tubo, guma- 
mit din ang monopolyong burge- 
sya ng teknolohiyang pang-im- 
pormasyon para pabilisin ang 
mga transaksyong pampinansya 
at magpalitaw ng kung anu- 
anong mga instrumentong pam- 
pinansya na nakalutang sa tu- 
nay na ekonomya. Sa gayo'y na- 
pabilis nito ang paghuthot ng 
supertubo at ang pagpapalawak 
ng hungkag na kapital. Itinulak 
nito ang pinansyalisasyon ng US 
at ibang pinakaabanteng ban- 
sang kapitalista at ang pagpaim- 
bulog ng pampinansyang oligar- 
kiya sa tuktok ng monopolyo ka- 
pitalistang sistema. 

Ang neoliberal na patakaran 
ng "globalisasyon ng malayang 
pamilihan" ay pinaiiral kaalinsa- 
bay ng mabilis na pag-unlad ng 
teknolohiya at ng pag-uulit ng 
palalang mga krisis sa ekonomya 
at pinansya. Inihatid nito ang 
kapitalistang sistema sa mala- 
yong mas malalang krisis kum- 
para sa inilarawang "stagfla- 
tion" noong dekada 1970. Pina- 
bilis nito ang pagkamal at kon- 
sentrasyon kapwa ng produktibo 
at pampinansyang kapital sa ka- 
may ng monopolyong burgesya, 
laluna ng oligarkiya sa pinansya. 

Mula nang itaguyod ang pa- 
takarang neoliberal, na pinala- 
labas ng monopolyo kapitalismo 


na malayang-pamilihang kapita- 
lismo, niyanig ang pandaigdi- 
gang sistemang kapitalista ng 
magkakasunod na krisis. Bago 
mag-2008, ang bawat krisis ay 
mistulang nalulutas ng ibayong 
pagpapalawak ng suplay ng pera 
at malakihang pagpapautang sa 
antas ng estado, mga korpora- 
syon at mga indibidwal. Hindi pa 
nakikita ng mundo ang buong 
pinsalang maidudulot ng kabuu- 
ang US$600 trilyong pampinan- 
syang instrumento na pinalitaw 
ng mga bangko at institusyon sa 
pamumuhunan nitong nagdaang 
mga dekada. 

Sinasabi noon na ang lahat 
ng problema'y malulutas sa pag- 
bubuhos ng pera mula sa mga 
bangko sentral. Mula nang ma- 
ganap ang pampinansyang pag- 
kalusaw noong 2008, lalong na- 
ging litaw na ang pang-aabuso 
ng pampinansyang kapital para 
lutasin ang krisis ng sobrang 
produksyon ay may mga hangga- 
nan at humahantong sa mga kri- 
sis na maikukumpara sa Great 
Depression. Nalagpasan ang 
mga hangganang ito sa paglala- 
an ng ilang trilyong dolyar 
(US57.7 trilyon sa US pa la- 
mang) para isalba ang mga 
bangko at korporasyong tinama- 
an ng krisis at para palabasin sa 
kanilang mga libro de kwenta na 
sila'y tumutubo. 

Ang mga pagsalbang ito ay 
lumikha ng ilusyon ng muling 
pagbangon ng mga pamilihang 
pampinansya habang patuloy na 
sumasadsad ang produksyon at 
lumalaki ang disempleyo sa mis- 
mong sentro ng pandaigdigang 
kapitalismo. Subalit ang krisis 
pampinansya na lumitaw mula 
sa dagdag na pagpapautang ay 
nag-aanyo ngayong napakala- 
king depisit at utang ng estado. 
Pinalalala ito hindi lamang ng 
dambuhalang halaga ng perang 
ipinansalba sa mga bangko at 
korporasyon kundi pati ng tuluy- 
tuloy na pagkaltas sa buwis ng 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


mga korporasyon at mayayaman 
at lumalaking gastusin sa buru- 
krasya at militar habang kina- 
kaltasan ang mga gastusin sa 
serbisyong panlipunan. 

Ang tugon ng mga interna- 
syunal na bangko at imperyalis- 
tang estado sa krisis ng pam- 
publikong depisit at utang ay 
magpataw ng mga hakbanging 
pagtitipid at kaltasan ang gas- 
tusing panlipunan, bagay na 
nagsasalin ng bigat ng krisis sa 
balikat ng mamamayang nagdu- 
rusa na sa napakataas na antas 
ng disempleyo, lubhang pinaliit 
na kita at pagsirit ng presyo ng 
mga produkto at serbisyo. Pina- 
lalala at pinalalalim lamang ng 
mga hakbanging pagtitipid ang 
krisis sa ekonomya dulot ng dog- 
matikong pagpapatupad ng mga 
patakarang neoliberal at tigas- 
ulong pagtangging magpatupad 
ng mga hakbanging pampinan- 
sya na tuwirang magbubunsod 
ng empleyo, bubuhay muli sa pa- 
milihan at magtutulak ng pro- 
duksyon. Mula 2009, paulit-ulit 
na iginigiit ng mga imperyalista 
na ang pandaigdigang ekonomya 
ay patungo na sa pagbangon. 
Ngunit nagpapatuloy ang krisis 
at may nagbabanta nang pani- 
bagong pagdausdos. Maging ang 
mga ekonomya ng Brazil, Russia, 
India, China at South Africa 
(BRICS) na mas mahusay ang 
katayuan kumpara sa mga ka- 
pangyarihang industriyal sa pa- 
nahon nitong kri- 
sis at ipinagpala- 
gay na magiging 
alternatibong ma- 
kina ng pag-unlad, 
ay may mga palatan- 
daan na ngayon ng pag- 
hina. 

Lahat ng 
imperyalis- 
tang bansa ay 
lugmok sa kri- 
sis ng pam- 
publikong de- 
pisit at utang 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


at ng bumabagsak na halaga ng 
mga salapi, laluna ng dolyar ng 
US at ng Euro. Katulad ng mga 
bansa sa Third World, palagian 
silang nasa bingit na sumala sa 
pagbabayad at pagkabangkrap 
subalit pansamantalang nakagi- 
ginhawa dulot ng bagong pangu- 
ngutang na lalong naglulubog 
naman sa kanila sa kumunoy ng 
utang. Ang pagpataw ng mga 
hakbanging pagtitipid sa kapin- 
salaan ng mamamayan ay nag- 
bubunsod ng dambuhalang mga 
protesta at kaguluhang panlipu- 
nan sa ilang mga bansang im- 
peryalista. 

Ang malalalang krisis sa eko- 
nomya at pinansya ay nagtutu- 
lak sa mga imperyalistang bansa 
na pabilisin ang produksyong 
pandigma at maglunsad ng mga 
gerang agresyon. Layunin nila 
na itulak ang produksyon ng in- 
dustriyang militar at palawakin 
ang teritoryong pang-ekonomya 
sa pamamagitan ng pagbabanta 
at paglulunsad ng mga gerang 
agresyon. Mula 2001, gumastos 
na nang mahigit USS4 trilyon 
ang US sa mga gerang agresyon, 
bukod pa sa napakalaking gastu- 
sin para sa tinatawag nitong 
"homeland security" o panloob 
na seguridad. 

Sa ilalim ng paghahari ng pa- 
takarang neoliberal sa ekonom- 
ya at ng nagpapatuloy na implu- 
wensya ng neo-konserbatibong 
patakarang militar, mas mabilis 
"ang pagpapakawala ng US at 

mga bansa sa NATO ng mga 
gerang agresyon, kabi- 
lang ang sa Balkans, 
West Asia, Central Asia 
at Africa mula nang 
matapos ang Cold War 
noong 1991. Ang pi- 
nakadiin ng 
mga gerang 
ito ay saklutin 
ang mga pa- 
milihan at la- 
rangan ng pa- 
mumuhunan, 


kontrolin ang pinagkukunan at 
ruta ng langis at iba pang mga 
likas na yaman at magtayo ng 
mga papet na gubyerno. 

Itinutulak ng mga reaksyu- 
naryong partidong pampulitika 
na nagsisilbi sa mga monopolyo 
kapitalista ang jingoismo o 
pang-uupat ng gera at pagpapa- 
kulo ng isterya ng digma at iki- 
nukubli ang mga ugat ng krisis 
sa ekonomya sa pang-uupat din 
ng sobinismo, rasismo, pana- 
tisismong relihiyoso at xenopho- 
bia laban sa mga migranteng 
manggagawa, Muslim at imi- 
grante. Ginagamit nila ang mga 
reaksyunaryong agos na ito 
upang kontrahin ang anti-im- 
peryalista at maka-sosyalistang 
mga pwersa na muling binuhay 
ng krisis. Nagpapalakasan nga- 
yon ang mga maka-imperyalista 
at anti-imperyalistang pwersa 
sa mga industriyal na kapitalis- 
tang bansa. 

Sa anu't anuman, ang papa- 
lalang kalagayang pang-eko- 
nomya at panlipunan sa mga im- 
peryalistang bansa ay tuluy-tu- 
loy na nagbubunsod ng kilusang 
protesta ng mamamayan. Su- 
miklab ang mga gahiganteng ak- 
syong protesta ng masa sa 
Greece, Portugal, Spain, Italy, 
United Kingdom at ibang bansa 
sa Europe. Lumitaw ang kilusang 
Occupy sa Wall Street at kuma- 
lat sa maraming syudad sa loob 
at labas ng US. Tuluy-tuloy na 
tumataas ang kamulatan ng 
uring manggagawa sa panga- 
ngailangan ng makauring pakiki- 
baka laban sa monopolyong bur- 
gesya na malaon nang umagpi sa 
kanila. Sapat-sapat ang pabo- 
rableng kundisyon para umunlad 
ang mga suhetibong pwersa ng 
rebolusyon. 

Ang nagtatagal na't palalang 
krisis sa ekonomya at pinansya 
sa mga imperyalistang bansa ay 
may mabigat at masamang 
epekto sa buong mundo sa usa- 
pin ng pagliit ng mga order at 


eksport, pagbaba ng produksyon 
at paghigpit ng pandaigdigang 
pautang. Isang depresyong 
pang-ekonomya ang lumulukob 
sa buong mundo, laluna sa mga 
atrasadong bansa, na bumu- 
bwelta naman sa mga imperya- 
listang bansa. 

Napakahigpit ng hinihingi ng 
mga imperyalistang kapangyari- 
han, ng mga dayuhang bangko 
at korporasyon, sa mga kliyen- 
teng estado. Nagpapataw sila ng 
lalo pang mabigat na pautang at 
ginagamit iyon para agawin ang 
mga ari-ariang pampubliko at 
pribado at dambungin ang likas 
na yaman ng bansa. Isinusuko 
ng mga papet na gubyerno ang 
mga lokal na ari-ariang kapital, 
lupa at iba pang likas na yaman 
sa napakamurang halaga. 

Higit kailanman, ang mga im- 
peryalistang kapangyarihan ay 
natutulak sa panghihimasok-mi- 
litar at mga gerang agresyon 
upang mapasakamay ang mu- 
rang mapagkukunan ng mga hi- 
law na materyales, mga pamili- 
han, larangan ng pamumuhunan 
at saklaw ng impluwensya. Lu- 
malaki ang labanan sa pagitan 
ng mga imperyalistang bansa 
para sa panibagong hatian ng 
mundo. Ang integrasyon ng Chi- 
na at Russia sa pandaigdigang 
sistemang kapitalista ay nagpa- 
pasikip sa espasyo para sa pag- 
bibigayan ng mga imperyalis- 
tang kapangyarihan. 

Ang kalagayan ng depre- 
syong pang-ekonomya at papa- 
lalang pagsasamantala ay ma- 
sidhing nag-aagrabyado sa ba- 
yan. Ang mga pag-aaklas ng ma- 
sa at kaguluhang pampulitika ay 
dumadaluyong para yanigin ang 
mga naghahari at awtokrata sa 
mga kliyenteng estado ng US at 
iba pang imperyalistang kapang- 
yarihan. Hinog ang kalagayan 
para sa rebolusyonaryong arma- 
dong pakikibaka sa buu-buong 
mga rehiyon sa daigdig. 

Kumalat sa Middle East at 


North Africa ang tinaguriang 
Arab Spring, kung saan iginigiit 
ng masa ang mga demokratikong 
pagbabago, napapabagsak ang 
mga despotikong rehimen at na- 
yayanig ang iba pa. Taliwas sa 
ipokritong mga deklarasyon pa- 
ra sa demokrasya, tinatangka ng 
mga imperyalistang bansa sa 
pangunguna ng US na idirihe 
ang mga pag-aalsang bayan at 
iupo ang bagong mga papet sa 
ilang bansa at palawigin ang pa- 
pet na monarkiya sa iba pa. 

Lalong lumalakas ang rebo- 
lusyonaryong pakikibaka para sa 
pambansang paglaya at demok- 
rasya sa India, Pilipinas, Kurdis- 
tan, Colombia at Nigeria. Kung 
saan naglulunsad ng gerang ag- 
resyon ang mga imperyalistang 
kapangyarihan, ang mamama- 
yan ay armadong lumalaban, tu- 
lad sa Iraq, Afghanistan, Pakis- 
tan, Somalia, Sudan at Libya. 
Naghahandang maglunsad ng 
armadong rebolusyon ang mga 
rebolusyonaryong partido sa 
Asia, Africa at Latin America. 

Inianunsyo ng US ang pag- 
babawas ng bilang ng tropa nito 
sa Afghanistan at Iraq subalit 
pinananatili nito ang mga estra- 
tehikong base militar sa loob at 
paligid ng mga bansang iyon. La- 
yon nitong magkonsentra sa re- 
hiyong Asia-Pacific sa ilalim ng 
tinagurian nitong American Pa- 
cific Century. Itinuturing nito 
ang dagdag na pamumuhunan sa 
rehiyon bilang susi sa kasagana- 
an nito. Layon nitong kontrahin 
ang China at ang Democratic 
People's Republic of Korea 
(DPRK) at malinaw na inilahad 
na hangarin nito ang pagpapa- 
natili at pagpapalaki sa presen- 
sya at mga misyong militar nito 
sa Asia-Pacific sa kabila ng mga 
planong pagkaltas sa badyet sa 
depensa. 

Gayunpaman, patuloy na na- 
babahura ang US sa Middle East 
at North Africa. Bukod sa pag- 
papanatili ng permanenteng 


mga base militar sa Iraq at Af- 
ghanistan, ang US at iba pang 
alyado nito sa NATO ay naglun- 
sad ng malupit na gerang agre- 
syon sa Libya at nagmasaker ng 
100,000 Libyan sa islogan ng 
"makataong panghihimasok". Sa 
ngalan din nito, lalong humihig- 
pit ang pagkakataling militar ni- 
la sa mga bansa sa Africa tulad 
ng Sudan at Somalia at sa pag- 
hahanda ng gera laban sa Syria 
at Iran. 

Sa anu't anuman, sinisikap 
ng US na paunlarin ang Trans- 
Pacific Partnership bukod pa sa 
Asia-Pacific Economic Coopera- 
tion (APEC) at ang mga kasun- 
duang panrehiyon at bilateral 
para palibutan ang China o pa- 
tuloy na hamunin ito at itulak 
ang paglalansag ng mga empre- 
sang pang-estado na dahilan 
kung bakit mas matatag ang 
ekonomya ng China kumpara sa 
ibang ekonomyang monopolyo 
kapitalista sa pagharap sa krisis 
ng pandaigdigang kapitalismo. 

Hayagang itinuturing ng US 
ang China bilang lumalaking ka- 
ribal sa kabila ng malapit nilang 
relasyon sa ilalim ng patakarang 
neoliberal at sa pagsalalay ng 
US sa China sa paghahatid ng 
DPRK sa negosasyon sa usapin 
ng programa nito sa pananalik- 
sik at pagpapaunlad nukleyar. 
Walang katapusan ang US sa 
pang-uupat ng gera laban sa 
DPRK, sa pagsusuplay ng armas 
sa Taiwan, pang-uupat ng ten- 
syon sa Spratly Islands at pag- 
papasiklab ng kaguluhang panli- 
punan sa Tibet at Xinjiang. Ba- 
hagi ng pangmatagalang interes 
ng US sa Africa ang limitahan at 
kontrahin ang lumalaking pang- 
kalakalan at diplomatikong pag- 
sulong ng China sa kontinente. 

Walang tiwala ang China sa 
US at aktibo nitong itinatatag 
ang Shanghai Cooperation Or- 
ganization bilang porum para sa 
kolektibong seguridad laban sa 
US at NATO. Pumasok din ito sa 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


mga pangkalakalang kasunduang bilateral at mul- 
tilateral sa Japan, South Korea at mga bansa sa 
Southeast Asia. Mula noong 2010, itinayo ng 
BRICS ang sarili bilang blokeyong pang-ekonomya 
kontra sa pandaigdigang paghahari ng alyansa ng 
mga imperyalistang kapangyarihan na pinamumu- 
nuan ng US. 

Sa America, mas maraming bansa at mamama- 
yan ang naggigiit ng kalayaan laban sa imperyalis- 
tang agresyon at panghihimasok. Tatlumpu't tat- 
long bansa ang lumahok sa pagtatayo ng Commu- 
nity of Latin American and Caribbean States (CE- 
LAC) na layong itaguyod ang mahigpit na integra- 
syon, pagtutulungan at dayalogo sa America na di 
kasali ang US at Canada. Ang CELAC na itinuturing 
ng marami na alternatibo sa Organization of Ame- 
rican States na dinodominahan ng US ay inilala- 
rawan ng mga lider nito bilang pagsisikap na bawa- 
san ang panghihimasok ng US at itaguyod ang ka- 
layaan ng mga bansa sa rehiyon. 

Nasa katayuan ang China na makipagtulungan 
sa Pilipinas sa programa ng pambansang industri- 
yalisasyon. Subalit hinahadlangan ng mga gubyer- 
no ng US at Pilipinas ang gayong posibilidad sa 


II. Ang Pilipinas sa alimpuyo ng krisis 


pagpapakulo ng tensyon sa pagitan ng China, sa 
isang panig, at ng Pilipinas at mga bansa sa Asso- 
ciation of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa 
usapin ng Spratly Islands. Layunin ng US na gami- 
tin ang usapin upang bigyang-matwid ang pana- 
natili at pagpapalaki ng mga pwersang militar nito 
sa Pilipinas at pigilan ang relasyong pang-ekonom- 
ya ng China at Pilipinas. 

Subalit gaano pa man ang pagsisikap ng US na 
panatilihin ang paghahari nito sa rehiyong Asia- 
Pacific, ang mga ito'y pinahihina at kinukulang du- 
lot ng panloob na paglubog ng ekonomya nito, ng 
labis na pagkabanat nito sa ilang rehiyon sa mundo 
at lumalakas na mapanggiit na mga pwersa ng 
pambansang kalayaan at demokrasya sa rehiyon. 

Hindi na kaya ng US na manatiling isang ka- 
pangyarihang walang humahamon tulad nitong na- 
karaan nang arogante itong umastang nag-iisang 
superpower mula nang bumagsak ang Soviet Uni- 
on. Umiiral na ang isang multipolar na mundo. Ang 
mamamayan sa iba't ibang rehiyon sa daigdig ay 
nagiging higit na mapagbantay at militante laban 
sa mapandambong at agresibong mga hakbang at 
kilos ng US. 


US sa inilalaan nitong USS434 
milyong pondong Millennium 
Challenge Corporation para sa 


Tulad ng huwad na pataka- 
rang pangkaunlaran ng rehimen 
ng malalaking komprador-asen- 
dero ni Marcos, pinalala at pina- 
lalim ng mga rehimeng sumunod 
kay Marcos ang malapyudal na 
katangian ng ekonomya ng Pili- 
pinas sa ilalim ng mga neoliberal 
na patakaran sa ekonomya na 
itinulak ng US. Ang lalong luma- 
lalang krisis, na umusbong mis- 
mo sa saligang mga batas ng 
pandaigdigang sistemang kapi- 
talista at ang umano'y solusyon 
nitong mga neoliberal na pata- 
karan sa ekonomya, ay nagtulak 
sa Pilipinas sa alimpuyo ng wala 
pang kapantay na krisis. 

Mahigit nang isang taon sa 
poder ang kasalukuyang rehi- 
meng Aquino. Tulad ng mga im- 
peryalistang amo nito, dogmati- 
ko itong kumakapit sa mga neo- 
liberal na patakaran sa ekonom- 
ya. Wala pang patakaran ang 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


rehimen para igiit ang pamban- 
sang kalayaan at isakatuparan 
ang kaunlarang pang-ekonomya 
sa pamamagitan ng tunay na re- 
porma sa lupa at pambansang 
industriyalisasyon. Sa halip, iti- 
nataguyod nito ang isang pata- 
karan para panatilihin ang ag- 
raryo at atrasadong katangian 
ng ekonomya. 

Ang tinaguriang Philippine 
Development Plan 2011-2016 ay 
nagtutulak “pangunahin ng 
"private-public partnership pro- 
gram" na mga proyektong pang- 
imprastruktura. Ang mga pro- 
yektong ito ay kalkuladong hihi- 
gop ng mga rekurso laban sa 
anumang posibleng kaunlarang 
industriyal. Gayunman, ang mga 
paghihigpit sa pandaigdigang pi- 
nansya ay sumasagabal sa ina- 
asahang bilis ng pagsasakatupa- 
ran ng mga proyektong ito. Kaya 
matingkad ang papel ngayon ng 


mga imprastruktura at tinaguri- 
ang proyekto para sa kaunla- 
rang pampamayanan sa balang- 
kas ng "kontra-insurhensyang" 
iskemang Oplan Bayanihan. 
Dahil wala itong programa 
para sa pambansang industriya- 
lisasyon, nalilimita na lamang 
ang rehimeng Aquino sa pagma- 
malaki ng mga call center, pag- 
tutulak ng pandarambong ng 
ating likas na yaman sa mga da- 
yuhang kumpanya sa pagmimina 
at pamimigay ng pera sa ilalim 
ng programang tinaguriang 
Conditional Cash Transfer na pi- 
nalalabas na kontra-kahirapan 
ngunit sa katotohana'y panakip- 
butas para sa layuning saywar 
na itinutulak at pinopondohan 
ng imperyalismong US sa pama- 
magitan ng World Bank. 
Lugmok ang ekonomya ng Pi- 
lipinas. Dinadaganan ito ng ma- 
tagalan at lumalalang krisis ng 


pandaigdigang kapitalismo. Ang 
pandaigdigang demand para sa 
mga uri ng eksport na nililikha 
ng Pilipinas--mga hilaw na ma- 
teryales at mala-manupaktura-- 
ay bumagsak nang husto. Buma- 
bagal ang paglaki ng remitans 
ng mga OCW (overseas contract 
worker). Ang bula sa pribadong 
konstruksyon ay naglalaho sa 
pagkabawas ng demand para sa 
pabahay. 

Mabilis na lumalaki ang dis- 
empleyo sa harap ng malawa- 
kang tanggalan sa mga sektor ng 
manupakturang may mababang 
dagdag-halaga at sa pribadong 
konstruksyon. Natagpasan ang 
produksyon ng batayang pagka- 
in tulad ng bigas at mais dulot 
ng ilang dekada ng liberalisa- 
syon sa importasyon at ang mu- 
ling pagbubuhay dito'y magiging 
mahirap dahil sa nagsitaasang 
presyo ng mga imported na ka- 
gamitang agrikultural. Ipinatu- 
tupad ng rehimen ang isang di 
inianunsyong malupit na pata- 
karan ng pagtitipid sa kapinsa- 
laan ng mamamayan, kung saan 
kinaltasan ang mga gastusin ng 
gubyerno para sa edukasyon, 
kalusugan at iba pang serbi- 
syong panlipunan. 

Habang bumubulusok ang ki- 
ta ng masang anakpawis, puma- 
paimbulog naman ang presyo ng 
mga saligang produkto at serbi- 
syo. Sa kabila ng lugmok na ka- 
lagayan ng ekonomya, lalo pang 
pinabibigat ni Aquino ang pasa- 
ning buwis. Patuloy ang pambu- 
buladas ng makinaryang pan- 
saywar ni Aquino tungkol sa 
paglaban sa korapsyon. Subalit 
hanggang ngayo'y napakakupad 
nito sa paghahabol sa mga kri- 
men ng korapsyon sa ilalim ng 
rehimeng Arroyo. Patuloy nitong 
kinakaltasan ang buwis ng mala- 
laking korporasyon at mayaya- 
man at nagbubulag-bulagan sa 
dambuhalang korapsyon ng ma- 
lalaking komprador at dating 
mga kroni ni Marcos, tulad nina 


Eduardo Cojuangco at Lucio Tan, 
dahil lamang sa malalaking am- 
bag nila sa kampanya sa elek- 
syon ni Aquino. Isinakatuparan 
nito ang magkakasunod na de- 
molisyon ng tirahan ng mga ma- 
ralitang lunsod upang bigyang- 
daan ang paglalaan ng mamaha- 
ling lupain para sa malalaking 
negosyanteng kaibigan ni Aqui- 
no. 

Pinakamalaking korapsyon 
ng rehimeng Aquino ang pagpa- 
pahintulot nito sa mga dayong 
monopolyong empresa at mga 
bangko na walang habas na 
dambungin ang ekonomya at 
magkamal ng supertubo. Ha- 
bang naghihigpit ang interna- 
syunal na pautang, ang patuloy 
na pagbabayad sa natipong 
utang ay umuubos sa kinakaila- 
ngang pondo ng bansa. Ang kita 
sa buwis ay patuloy na nilulus- 
tay ng reaksyunaryong gubyer- 
no sa korapsyong burukratiko, 
gastusing militar at pamimigay 
ng pera sa walang saysay na 
tangkang pahinain at kontrahin 
ang rebolusyonaryong kilusan. 

Bunga ng krisis sa ekonom- 
ya, lalong lumalala ang kagutu- 
man at kahirapan at pinagduru- 
sahan ito ng higit na nakarara- 
ming mamamayan. Subalit mina- 
manipula ng National Statistical 
Coordination Board ang mga da- 
tos at binabago ang pamantayan 
ng kahirapan upang palabasing 
nabawasan na ng rehimeng 
Aquino ang dami ng naghihika- 
hos. Lalong matingkad ang 


na estadistika sa tantos ng 
disempleyo sa Pilipinas na 
pinalalabas na higit na 
mababa kumpara sa 
mga industriyalisa- 
dong kapitalistang | 
bansa. Sa katunayan, 
ang aktwal na tantos 
ng disempleyo sa Pilipinas 
ang isa sa pinakamalulubha 
sa rehiyon at buong mundo, 
kaakibat ng mabilis na paglaki 


BN 


ng bilang ng kulang sa trabaho, 
mababang kalidad at walang ba- 
yad na trabaho. 

Sa paglala ng kalagayang 
pang-ekonomya at pagkabigo ng 
rehimen na lutasin ang lumala- 
king problema ng disempleyo at 
kahirapan, ang popularidad ni 
Aquino ay pinatataas sa walang 
tigil na promosyon ng midyang 
pag-aari ng mga Lopez at ng 
mga sarbey na manipulado ng 
Pulse Asia, na pag-aari at kon- 
trolado ng mga kamag-anak ni 
Aquino. Ang mga atake kamakai- 
lan ni Aquino kay Arroyo at sa 
Korte Suprema ay kalkulado pa- 
ra ilayo ang atensyong publiko 
mula sa lumalalang krisis panli- 
punan at pang-ekonomya at sa 
nagpapatuloy na malalang pag- 
labag sa karapatang-tao at para 
suhayan ang popularidad sa mga 
sarbey. Hangad ng rehimeng 
Aquino na mabuhay sa tahasang 
manipulasyon ng midya at mga 
sarbey. 

Laganap at malalim ang dis- 
kuntentong panlipunan. Lumili- 
taw na ang galit ng malawak na 
masa ng sambayanan. Lumala- 
kas ang mga kilos-protesta ng 
masa laban sa lumalalang kala- 
gayang pang-ekonomya at panli- 
punan. Umiigting ang mga takti- 
ka ng pandaigdigang kilusang 
Occupy, na pamilyar sa kilusang 
masa sa Pilipinas mula noong 

dekada 1960. Ang mga pag- 
aalsang masa ng mama- 
mayan ay hindi mapipi- 
Å gilan habang may rebo- 
N lusyonaryong pamu- 
nuang pampulitika 
nA na matatag, militan- 
Hi te at di natatakot sa 
"4 mararahas na hakba- 
ngin ng rehimen. 

Ang mga rebolu- 
syonaryong pwersa at 
WA mamamayan ay tuluy- 
tuloy na lumalakas. Ang 
krisis panlipunan at 
pang-ekonomya ay nag- 
didiin sa mga naghaharing uri at 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


sa mga nagriribalang pampuliti- 
kang paksyon at nagbubunga ng 
krisis pampulitika ng naghaha- 
ring sistema. Sa pambansang 
antas, ang naghaharing pangka- 
ting Aquino ay hinahamon ng 
mga Aquino, Marcos at iba pang 
paksyon. Ang mga kontradik- 
syon sa pagitan nila'y nasasal- 
amin sa pagitan at sa loob ng 
tatlong sangay ng reaksyunar- 
yong gubyerno (ang ehekutibo, 
lehislatura at hudikatura). Sa 
mabababang antas, umiigting 
din ang mga panloob na kontra- 
diksyon sa mga naghaharing uri. 

Nasa sentro ngayon ang mga 
kontradiksyon sa pagitan ng 
pangkating Aquino at Arroyo, 
laluna mula nang magtangka si 
Arroyo na lumabas sa 
bansa para umano 
makapagpagamot. 
Nagpapanggap si -. 
Aquino na hinaha- ” 
bol si Arroyo sa 
mga kaso ng panana- 
botahe sa eleksyon 
at korapsyon pero 
hindi sa mga kaso ng malulub- 
ha at sistematikong paglabag 
sa karapatang-tao. Nasa likod 
ng lahat ng ingay at silakbo ang 
labis na sama ng loob ni Aquino 
sa desisyon ng Korte Suprema, 
na dinodominahan ng mga hini- 
rang ni Arroyo, na pawalambisa 
ang Stock Distribution Option 
bilang paraan ng pandaraya sa 
mga manggagawang bukid sa 
Hacienda Luisita. 

May armadong lakas ang 
mga naggigiriang paksyon ng 
naghaharing uri sa pagkakaroon 
nila ng mga tagasunod sa loob 
ng reaksyunaryong armadong 
pwersa at pulisya at pagkakaro- 
on ng pribadong armadong gru- 
po. Ang pinakamasahol sa mga 
reaksyunaryong paksyon ay 
nagtatayo ng kanilang priba- 
dong armadong grupo sa pama- 
magitan ng iba't ibang ligal na 
paraan katulad ng mga "pwer- 
sang pamparami" ng militar at 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


pulis na may mga pangalang tu- 
lad ng CAFGU, CVO, CAA, mga 
badigard na may mga espesyal 
na gun permit at iba pang priba- 
dong ahensyang panseguridad. 
Ang tumitinding kompeti- 
syon para sa burukratikong pan- 
darambong at ribalan sa pulitika 
ng mga reaksyunaryong paksyon 
ay obhetibong paborable sa re- 
bolusyonaryong kilusan dahil bi- 
nibitak at pinahihina nito ang 
naghaharing sistema. Sa ilalim 
ng kasalukuyang sitwasyon, ma- 
aaring dagdagan ng mga rebolu- 
syonaryong pwersa ang kanilang 
sariling lakas sa pamamagitan 
ng paggamit ng mga taktika ng 
malawak na pakikipagkaisang 
prente para labanan ang pinaka- 
masahol sa mga reaksyunaryong 
paksyon at ihiwalay 
ang naghaharing 
pangkatin na si- 
yang tina- 
target na 


daluyong 
ang kilu- 
sang masa 

ng mga mang- 
magsasaka, mangi- 


gagawa, 
ngisda, pambansang minorya, 
maralitang lunsod, kabataan, 
guro, mga abugado, manggaga- 
wang pangkalusugan at iba pang 


patriyotiko at progresibong 
pwersa. Ang iba't ibang mga or- 
ganisasyong masa ay determi- 
nadong magsilbing tinig sa mga 
sosyo-ekonomiko at pampuliti- 
kang hinaing ng mamamayan at 
militanteng kumilos para igiit 
ang makatwiran at makataru- 
ngang mga kahilingan. 

Hinihingi ng mga manggaga- 
wa na kilalanin ang karapatan sa 
pag-uunyon at iba pang demo- 
kratikong karapatan, ang segu- 
ridad sa trabaho, mas mataas na 
sahod at mas mainam na kalaga- 
yan sa pamumuhay, ang paghin- 
to sa walang awat na tanggalan 
sa trabaho at ang pambansang 


industriyalisasyon upang mapa- 
lawak ang empleyo at hindi na 
kailanganing iwan ang kanilang 
mga pamilya para maghanap ng 
trabaho sa ibang bansa. Pabigat 
sa buong ekonomya ng Pilipinas 
ang malawakang tanggalan sa 
mga mala-manupakturang may 
mababang dagdag-halaga na 
pang-eksport at sa mga priba- 
dong konstruksyon at ang masa- 
mang nangyayari sa mga dayong 
manggagawang migrante sa 
ibang bansa. 

Sigaw ng mga magsasaka 
ang tunay at masaklaw na re- 
porma sa lupa, hindi ang huwad 
na reporma sa lupa ng CARPER: 
ang muling pagbuhay sa produk- 
syon ng pagkain, suportang pa- 
utang at teknikal, at pagpapa- 
unlad ng produksyon para sa 
pagpoprosesong industriyal. 
Nagsusulong ng minimum na re- 
porma sa lupa ang mga rebolu- 
syonaryong pwersa at mamama- 
yan bilang pangkalahatang linya 
at ng maksimum na reporma sa 
lupa saanman ito maaaring ipa- 
tupad. 

Marami ang natutuwa na ba- 
gamat huli ay nagbunga na ang 
matagalang pakikibaka ng mga 
manggagawang bukid na ariin 
ang Hacienda Luisita matapos 
ang pinal na desisyon ng Korte 
Suprema na pawalambisa ang 
Stock Distribution Option at big- 
yang-daan ang pamamahagi ng 
lupa sa mga manggagawang bu- 
kid. Gayunman, hindi pa mali- 
naw kung magkano ang ipababa- 
yad sa mga manggagawang bu- 
kid. Iginigiit ni Aquino at mga 
kamag-anakan niyang Cojuang- 
co ang umano'y kasalukuyang 
halaga sa pamilihan, na sadyang 
lagpas-lagpas sa kakayahang 
magbayad ng mga manggaga- 
wang bukid. Sa kabilang panig, 
iginigiit ng mga manggagawang 
bukid na sapat nang kabayaran 
para sa lupang ipamamahagi sa 
kanila ang di masukat na pagpa- 
pahirap sa kanila at ang di pi- 


naghirapang yamang inangkin 
ng mga Cojuangco nitong nag- 
daang mga dekada. 

Iginigiit ng mga mangingisda 
ang pagkilala sa kanilang mga 
karapatan, ang pagwakas sa 
kontrol sa mga pangisdaan at 
pamilihan ng malalaking korpo- 
rasyon sa pangingisda, ang ka- 
rapatan ng maliliit na mamama- 
lakaya na mangisda at ang pag- 
bibigay ng pautang at tulong 
teknikal. Tutol sila sa patakaran 
ng reaksyunaryong gubyerno na 
pahintulutan ang malalaking ne- 
gosyante sa pangingisda na mo- 
nopolyohin ang mga lawa at lo- 
ok, at ang mga dayong sasak- 
yang pangisda at mga pabrika sa 
barko na sakupin ang eksklusi- 
bong sonang pang-ekonomya ng 
Pilipinas na labag sa UN Con- 
vention on the Law of the Sea. 

Iginigiit ng mga pambansang 
minorya ang pagkilala sa kani- 
lang karapatan sa sariling pag- 
papasya at lupaing ninuno. Igi- 
nigiit nilang di dapat sila aga- 
wan ng lupa, na hindi sila mapa- 
lalayas sa pinaninirahan nilang 
lupa ng mga dayo at lokal na 
korporasyon na dumadambong 
sa mga yamang gubat, mineral 
at katubigan. Kasama ng buong 
bayan, pinapalakpakan ng mga 
pambansang minorya ang mga 
opensiba ng BHB para lansagin 
at pahintuin ang operasyon ng 
mga dayuhan at malalaking 
komprador na empresa sa pag- 
mimina sa Mindanao at buong 
bansa. 

Ang mga maralitang lunsod 
na kinabibilangan ng mga mang- 
gagawa, namamasukan, maliliit 
na maninininda at mahihirap na 
may sariling hanapbuhay ay 
naggigiit ng kanilang karapatan 
sa kabuhayan, pabahay at iba 
pang demokratikong karapatan. 
Iginigiit nilang di dapat silang 
biktimahin ng pagpapalayas, de- 
molisyon ng kanilang mga bahay 
at pagkakait ng mapagkukunan 
ng kabuhayan at iba pang anyo 


ng panghahamak, pananakot, 
pang-aatake at pagnanakaw. 
Nakikibaka sila para labanan 
ang demolisyon ng kanilang mga 
tahanan upang bigyang-daan 
ang interes ng mga negosyante 
sa real estate at aktibong nilala- 
banan ang pagpapakat ng mga 
pulis at sundalo para takutin at 
salakayin sila. 

Iginigiit ng kababaihan ang 
pagkilala sa pagkakapantay- 
pantay sa kasarian, pagkakaro- 
on ng pantay na sosyo-ekonomi- 
kong oportunidad, ang sistema- 
tikong pagpapahinto sa karaha- 
san laban sa kababaihan at pag- 
kakalakal sa mga babae. Iginigi- 
it nilang respetuhin at suporta- 
han ang mga bata na binibiktima 
ng malubhang kalagayang pang- 
ekonomya at panlipunan at ng 
mga kampanya ng panunupil-mi- 
litar. Iginigiit nila ang pagkaka- 
pantay-pantay sa kasarian at ni- 
lalabanan ang diskriminasyon na 
sumasakop sa mga lesbyan, bak- 
la, bisekswal at mga transgen- 
dered (mga taong hindi nagpa- 
pailalim sa mga panli- 
punang pamantayan ng 
kasarian). 

Iginigiit ng kabata- 
an ang kanilang karapa- 
tan sa edukasyon, ang 
pagdaragdag ng badyet 
ng estado para sa 
pampublikong eduka- | 
syon sa lahat ng an- 
tas, ang paghinto 7 
sa pagwaldas sa 
pondong pampub- 
liko para sa mga 
gastusing militar, 
pagbabayad-utang at korap- 
syong burukratiko. Tinututulan 
nila ang sumisirit na presyo ng 
mga saligang pangangailangan, 
disempleyo at mabilis na paglala 
ng kahirapan, ang pagkaltas ng 
pampublikong pondo para sa 
pampublikong paaralan. Iginigiit 
nilang respetuhin ang demokra- 
tikong karapatang magsalita at 
kumilos para sa interes ng mga 


estudyante at kabataan pati na 
para sa buong bayan. Tinutulig- 
sa at nilalabanan nila ang lalong 
nagiging marahas na reaksyon 
ng rehimeng Aquino sa mga ki- 
los-protesta, tulad ng ipinakita 
ng paulit-ulit na brutal na pag- 
buwag sa rali ng kabataan na 
nagtangkang magtayo ng kam- 
pong protesta sa Mendiola ni- 
tong unang bahagi ng buwan. 

Ang mga propesyunal, malili- 
it na negosyante at ang buong 
panggitnang saray ay naggigiit 
na ihinto ang pagpataw ng mas 
mataas na buwis, mga bayarin 
at iba pang pabigat, ang mahu- 
say na paggamit ng kanilang bu- 
wis at iba pang kontribusyon, sa 
halip na waldasin sa burukrati- 
kong korapsyon, gastusing mili- 
tar at pagbabayad-utang. La- 
long nagiging handa ang peti- 
burgesyang lunsod na makiisa sa 
masang anakpawis bilang rebo- 
lusyonaryong pwersa. Nag-aala- 
la ang panggitnang burgesya sa 
pagsuko ng mga pambansang 
karapatan sa mga dayuhang ka- 
pangyarihan at mga em- 
presang monopolyo. 
| Higit kailanman, 

ang mga kundisyon ng 
krisis ay matabang lu- 
pa para sa paglakas at 
pagsulong ng digmang 
bayan at hukbong ba- 
yan. Ang pag-igting ng 
panunupil at pagsasamantala 
ay pumupukaw sa mamama- 
yan na maglunsad ng mga 
kilos-protesta at arma- 
dong pag-aalsa laban sa 
reaksyunaryong estado at para 
itatag ang demokratikong esta- 
do ng bayan. Napakapaborable 
ng kundisyon para sa armadong 
rebolusyon. 

Ang mamamayan at mga re- 
bolusyonaryong pwersang kina- 
katawan ng National Democrat- 
ic Front of the Philippines 
(NDFP) ay bukas na makipagne- 
gosasyon sa reaksyunaryong 
gubyerno upang resolbahin ang 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


mga ugat ng armadong tunggali- 
an sa pamamagitan ng pagbu- 
buo ng mga kasunduan para sa 
mga repormang panlipunan, 
pang-ekonomya at pampulitika 
upang ilatag ang batayan para 
sa makatarungan at pangmata- 
galang kapayapaan. Subalit de- 
terminado ang rehimeng Aquino 
na gamitin ang Oplan Bayanihan 
na inudyok ng US para wasakin 
ang rebolusyonaryong kilusan 
ng mamamayan. Wala itong 
ibang iniisip kundi kasangkapa- 
nin lamang ang usapang pang- 
kapayapaan sa saywar at itulak 
ang pagsuko at pasipikasyon ng 
mga rebolusyonaryong pwersa. 
Hindi seryoso ang rehimeng 
Aquino sa negosasyong pangka- 
payapaan sa NDFP. Itinatali nito 
ang negosasyong pangkapaya- 
paan sa iginigiit nitong pagsuko 
at pasipikasyon ng rebolusyo- 
naryong kilusan. Inaatrasan ni- 
to at pinawawalang-saysay ang 
naunang mga kasunduang bila- 
teral sa pamamagitan ng pagpa- 
pakitid sa saklaw at pagsasai- 
santabi ng mga ito. Hindi nito 
iwinasto ang patakaran ni Arro- 
yo ng pagdukot, pagtortyur at 
pagpatay sa mga konsultant ng 
NDFP sa negosasyong pangka- 
payapaan. Pinababayaan at iti- 
nataguyod nito ang mga hakba- 
ngin ng rehimeng Arroyo na ibi- 
lang ang BHB, ang PKP at ang 
punong konsultant ng NDFP sa 
negosasyong pangkapayapaan 
sa listahan ng terorista ng US at 
iba pang dayuhang gubyerno: 
gayundin, ang pagpapaaresto at 
detensyon ng gubyernong Dutch 
noong 2007 sa punong konsul- 
tant pampulitika ng NDFP para 
sa mga kasong kriminal na ibina- 
sura ng korteng Dutch sa The 
Hague dahil wala itong batayan 
at may motibong pulitikal. Tu- 
matanggi itong palayain ang 
mga nakabimbing konsultant ng 
NDFP at tumalima sa Joint 
Agreement on Safety and Im- 
munity Guarantees (JASIG). 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


Kinunsinte nito ang malulub- 
ha at sistematikong pagyurak sa 
karapatang-tao na paglabag sa 
Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law 
(CAHRIHL) sa ilalim ng rehi- 
meng Arroyo at nagpapalakas sa 
loob ng militar, pulisya at mga 
pwersang paramilitar na guma- 
wa ng iba pang kabuktutan. Tu- 
matanggi itong palayain ang 
ilandaang bilanggong pulitikal 
na inaakusahang kabilang sa re- 
bolusyonaryong kilusan subalit 
sinampahan ng mga kasong kri- 
minal na labag sa CARHRIHL at 
sa doktrinang Hernandez hinggil 
sa mga pampulitikang pagkaka- 
sala. 

Paulit-ulit ang reaksyunar- 
yong gubyerno sa paggigiit ng ti- 
gil-putukan sa kung anu-anong 
dahilan upang iwasang pag-usa- 
pan ang sustantibong adyenda 
ng negosasyong pangkapayapa- 
an at gayo'y matamo ang pagpa- 
pasuko at pasipikasyon ng rebo- 
lusyonaryong kilusan. Subalit 
tumatanggi itong tanggapin ang 
alok ng NDFP na kasunduan at 
alyansa sa batayan ng 10-pun- 
tong deklarasyon ng kapasyahan 
para sa pambansang kalayaan, 
demokrasya, kaunlarang pang- 
ekonomya, katarungang panli- 
punan at iba pang mahahala- 
gang kahilingan ng mamamayan. 

Nagsasagawa ito ng huwad 
na negosasyong pangkapayapa- 
an sa Moro Islamic Liberation 
Front (MILF) tulad ng ginagawa 
nito sa NDFP sa pama- 
magitan ng pag- 
atras sa mga na- 
unang kasun- 
duan at pag- 
papa- 
walam- 
bisa sa 
mga ito 
at pa- 
nganga- 
rap na lalangin ang ka- 
bilang partido tungo sa pagsuko 


at pasipikasyon. Hinahadlangan 
nito ang tunay na pagsulong ng 
negosasyong pangkapayapaan 
sa NDFP at MILF. Humantong pa 
nga ang GPH sa panloloko at 
panraraket dahil pinalalabas ni- 
to na mga rebeldeng nagsuren- 
der ang dati nang nagsurender 
na mga tauhan ng CPLA at RPA- 
ABB at ginagamit sila para kura- 
kutin ang pondong pampubliko. 

Bentahe kapwa para sa 
NDFP at MILF na patuloy na la- 
banan ang komun nilang ka- 
away. Bagamat hiwalay na isinu- 
sulong, nagsusuportahan ang 
kanilang armadong rebolusyo- 
naryong pakikibaka. Lumalaki 
ang kahirapan ng reaksyunar- 
yong gubyerno na lumaban sa 
dalawang mayor na larangan. 
Ang krisis ay lalong magpapahi- 
na sa kakayahan ng reaksyunar- 
yong estado at sa lahat ng ma- 
rahas nitong aparato. Lalong hi- 
hina ang reaksyunaryong estado 
at armadong pwersa nito sa hi- 
walay at magkasabay na pagla- 
kas ng NDFP at MILF. 

Matalas ang kamulatan ng 
malawak na masa ng sambaya- 
nang Pilipino tungkol sa lumala- 
king panghihimasok militar ng 
US sa Pilipinas sa ilalim ng US- 
RP Mutual Defense Treaty at Vi- 
siting Forces Agreement. Layu- 
nin ng gayong panghihimasok na 
panatilihin ang kontrol ng US sa 
Pilipinas at gamitin ang Pilipinas 
bilang estratehikong base para 
tiyakin ang paghahari ng US sa 

East Asia. 
„g Nakahan- 
A da ang 
mamama- 
yang Pilipino 
at kanilang mga 
rebolusyonar- 
yong pwersa sa 
pagtindi ng panghi- 
“himasok-militar ng 
US at paglunsad ng 
gera para sa pam- 
bansang paglaya la- 

ban sa imperyalismong US. 


II]. Ang patuloy na paglakas ng Partido 


Patuloy na nagpapalakas ang 
Partido at ginagampanan ang 
namumunong papel nito sa re- 
bolusyong Pilipino sa pamamagi- 
tan ng determinado at lubusang 
pagtupad sa mga gawain sa 
ideolohiya, pulitika at organisa- 
syon. Kaugnay nito, tiwala tayo 
na matagumpay nating maipatu- 
tupad ang ating planong sumu- 
long mula estratehikong depen- 
siba tungong estratehikong pag- 
kapatas sa digmang bayan. 

Ang pagpapalakas ng ating 
Partido ang pinakamahalagang 
pampulitikang rekisito sa pagka- 
kamit ng ating plano. Tinitiyak 
ng gawaing pang-ideolohiya na 
lahat ng kadre at kasapi ay may 
batayang kaalaman sa Marx- 
ismo-Leninismo-Maoismo at sa 
rebolusyong Pilipino at nagpa- 
pataas ng antas ng kaalaman sa 
pamamagitan ng rebolusyonar- 
yong praktika at mas mataas na 
mga kurso ng pag-aaral (inter- 
medya at abante). 

Upang manatiling napakahu- 
say sa paglaban, dapat palaging 
maging mapag- 
bantay ang Parti- 
do at bakahin 
ang burges at 
iba pang reak- 
syunaryong im- 
pluwensya at 
tendensya sa lo- 
ob ng Partido tu- 
lad ng repormis- 
mong burges, mo- 
dernong rebisyunis- 
mo, empirisismo, 
dogmatismo, Kanan at 
Kaliwang oportunismo, 
liberalismo, burukratismo, at 
pagkakasya at paghahangad sa 
magaan at maginhawang kala- 
gayan. Sa pamamagitan ng ma- 
pagbantay at mulat na paglaban 
sa mga mapanirang impluwen- 
syang ito, napalalakas ng Parti- 
do ang rebolusyonaryong linya 


10 


nito, naitataas ang kapasidad sa 
paglaban at napauunlad ang mi- 
litanteng estilo ng paggawa na 
lubos na ikinalulugod ng masa. 

Ang mga yunit at komite ng 
Partido sa iba't ibang antas ay 
nagsasagawa ng mga paglala- 
gom at pagtatasa sa rebolusyo- 
naryong gawain, regular na nag- 
lulunsad ng pagpuna at pagpuna 
sa sarili at sa pamamagitan ni- 
to'y natutukoy upang maiwasto 
ang mga kahinaan at pagkaka- 
mali. Sa pamamagitan ng pagpu- 
na sa sarili at maagap at mulat 
na pagwawasto sa mga pagka- 
kamali at pagkukulang, tuluy- 
tuloy na napauunlad ng Partido 
ang gawain at paraan nito ng 
paggawa at nagiging tunay na 
taliba ng rebolusyon. 

Ang bilang ng mga kadre at 
kasapi ng Partidong aral sa 
pang-ideolohiyang linya ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo 
at sa pampulitikang linya ng de- 
mokratikong rebolusyon ng ba- 
yan sa pamamagitan ng 
digmang bayan ay duma- 


yuan na gumampan ng 
| iba't ibang tungkulin at 
gawain sa rebolusyon. Ti- 
nitiyak nila ang re- 
bolusyonaryong 
katangian at direk- 
syon ng pakikibaka ng 
proletaryado at ng 
sambayanan. 
Gayunman, ang 
pagsisikap natin sa pag- 
sasanay at pagpapaun- 
lad ng marami at de ka- 
lidad na mga kadre ay 
kulang na kulang pa kumpara sa 
kinakailangan ng susunod at ka- 
hit ng kasalukuyang antas ng 
digmang bayan. Ang gawaing 
pang-edukasyon at pagsasanay 
ng mga kadre ay dapat bigyan 
ng higit na atensyon ng mga na- 
mumunong komite ng Partido sa 


lahat ng antas. Ang mga proble- 
ma at kahirapang bunsod ng ka- 
kulangan sa sinanay na tauhan 
at pasilidad at ng malupit at la- 
bis na makilos na digmang bayan 
ay kailangang hakbang-hakbang 
na pangibabawan ng ibayong 
pagpupunyagi, mas mahusay na 
pagpaplano at lubos na pagga- 
mit ng lahat ng rekurso at opor- 
tunidad. 

Natukoy natin ang mga salik 
at dahilan ng mabagal na pagla- 
ki ng Partido noong mga nakara- 
ang taon at dekada, laluna ang 
kakulangan sa pagpaplano at 
tyaga at di pagiging sensitibo sa 
paghahangad ng mga abanteng 
masang aktibista na maging 
kandidatong kasapi ng Partido 
at maging mga ganap na kasapi 
ayon sa takdang panahon at ma- 
katwirang rekisitong nakasaad 
sa Konstitusyon ng ating Parti- 
do. 

Malaki na ang nagawa nating 
hakbang na lampasan ang mga 
balakid at ngayo'y maagap na 
nating nabibigyan ng batayang 
edukasyong pampartido ang da- 
ti at bagong mga kandidatong 
kasapi ng Partido at maagap na 
silang napasusumpa bilang mga 
ganap na kasapi matapos ma- 
kumpleto ang batayang kurso ng 
Partido. 

Upang tiyakin na epektibong 
maisasagawa ang kinakaila- 
ngang pagsasanay at edukasyon 
ng mayorya ng ating kasapian na 
nagmula sa uring manggagawa 
at magsasaka, pinasimple natin 
ang mga materyales para sa 
pag-aaral at pantulong na aw- 
dyo-biswal sa iba't ibang leng- 
gwahe sa Pilipinas, at higit na 
mahalaga, mayroon tayong mga 
sinanay na instruktor na kayang 
ipaliwanag ang Marxismo-Leni- 
nismo-Maoismo sa paraang 
mauunawaan ng mga kasamang 
nagmula sa hanay ng masang 
anakpawis. 

Ang Partido ay mas malakas 
ngayon sa ideolohiya kaysa dati 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


at nasa mas mahusay na pusi- 
syon na harapin ang gawaing 
pampulitika at pamunuan ang 
rebolusyonaryong kilusan. May- 
roon tayong mga kadre at kasa- 
pi ng Partidong sapol ang mga 
prinsipyo, patakaran at linya ng 
rebolusyon at nasa pamunuan at 
bag-as ng rebolusyonaryong ki- 
lusang masa. Resulta nito, ma- 
tatag at militanteng lumalakas 
ang kilusang masa, ang rebolu- 
syonaryong armadong pakikiba- 
ka at ang nagkakaisang prente. 

Ang mga grupo at sangay ng 
Partido ay nasa bag-as ng mga 
unyon ng manggagawa at iba 
pang organisasyong masa ma- 
ging sa mga yunit ng hukbong 
bayan. Kaya patu- 
loy na lumalago,  -r-.. 
tumatatag d 
sumisigla ang ki- 
lusang masa sa ka- 
lunsuran at kana- 
yunan.  Umaali- 
ngawngaw sa mil- 
yun-milyong ma- 
mamayan sa bu- 
ong kapuluan ang 
mensahe ng de- 
mokratikong kilu- 
sang bayan. May- 
roon din tayong 
mga grupo ng 
Partido sa ilang upisina ng reak- 
syunaryong gubyerno, maging 
sa mga institusyong pang-edu- 
kasyon, serbisyong panlipunan, 
relihiyoso at iba pa. 

Tinitiyak ng Partido na nai- 
sasanib ng BHB ang rebolusyo- 
naryong armadong pakikibaka 
sa reporma sa lupa at sa pagbu- 
buo ng baseng masa. Buong sik- 
hay na ipinatutupad ng mga ko- 
mite ng Partido, sangay at gru- 
pong nasa hukbong bayan ang 
pangkalahatang patakaran ng 
minimum na reporma sa lupa at 
kung saan posible, ng maksimum 
na reporma sa lupa at naglulun- 
sad ng gawaing masa upang bu- 
uin ang mga organisasyong ma- 
sa at lokal na organo ng kapang- 


at Hi 


Bi 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


T 


In 


yarihang pampulitika. 

Nasa tamang daan tayo ng 
pagpaparami ng bilang ng lara- 
ngang gerilya kung saan ang 
milyun-milyong masa ang direk- 
tang masasandigang baseng ma- 
sa ng digmang bayan at hukbong 
bayan. Patuloy sa paglakas ang 
mga organisasyong masa ng mga 
manggagawa, magsasaka, kaba- 
taan, kababaihan, bata at akti- 
bistang pangkultura. Sila ang 
malawak na baseng masa ng 
mga organo ng kapangyarihang 
pampulitika. 

Binubuo ang mga organong 
ito ng demokratikong gubyer- 
nong bayan ng mga manggaga- 
wa at magsasakang lumalaban 
sa reaksyunaryong gubyerno ng 
malalaking kumprador at pangi- 
noong maylupa na nakabase 

sa kalunsuran. Kompre- 

hensibong nagbibigay ng 
serbisyo publiko ang 
rebolusyonar- 
yong gubyer- 
no sa pama- 
magitan ng 
mga komi- 
teng na- 
ngangasi- 
wa sa edu- 
kasyong masa, 
pag-oorganisa sa 
masa, reporma sa lupa at pro- 
duksyon, pangangalagang pang- 
kalusugan, depensa, arbitrasyon 
at mga aktibidad pangkultura. 

Sa paglakas sa pulitika at mi- 
litar ng mga larangang gerilya, 
naglunsad ang reaksyunaryo at 
papet na estado ng mas malala- 
ki, mas mahahaba at mas maiig- 
ting na atake laban sa mga ito. 
Upang biguin ang mga opensiba 
ng kaaway, kailangang pwersa- 
hin ang kaaway na banatin nang 
husto ang sarili sa pamamagitan 
ng pagpapalawak at pagpapaig- 
ting natin ng pakikidigmang ge- 
rilya sa buong bansa, pagpapa- 
lakas ng koordinasyon at tulu- 
ngang inter-larangan, pagpapa- 
bilis ng pagpapalawak at konso- 


lidasyon ng mga larangang geril- 
ya at lahatang-panig na pagpa- 
paunlad ng mga pwersang pang- 
militar at pampulitika at mga 
pakikibaka ng masa. 

Ngunit sa ilang lumang base 
at sonang gerilya, malaki ang 
nawala sa lakas pang-organisa- 
syon, pampulitika at pangmilitar 
hindi pa dahil sa maigting na 
mga atake ng kaaway kundi re- 
sulta ng pagkapasibo sa gawaing 
militar: matagalang pagpapaba- 
ya sa mga organisasyong masa, 
sa makauring pakikibakang anti- 
pyudal at edukasyong pampuliti- 
ka ng masa; paghina ng mga ba- 
tayang yunit ng Partido na na- 
pailalim sa malakas na implu- 
wensya ng mga elemento, kaisi- 
pan at gawi ng mayamang mag- 
sasaka. Sinasalamin nito ang 
mga kamalian at kahinaan hindi 
lamang sa batayang antas kundi 
maging sa gawain at pamumuno 
ng Partido at hukbo sa mas ma- 
tataas na antas. 

Ang paglahok at pagsuporta 
ng mamamayan ang dahilan 
kung bakit nakapaglunsad at na- 
ipagwagi ng BHB ang mga takti- 
kal na opensiba. Ang mamama- 
yan ang di matutuyong balon ng 
lakas ng hukbong bayan. Ang mi- 
lisyang bayan, tumatayong lokal 
na pwersang pulisya ng mga lo- 
kal na organo ng kapangyari- 
hang pampulitika, at ang mga 
yunit sa pagtatanggol-sa-sarili 
ng iba't ibang organisasyong 
masa, ay dumaragdag sa lakas 
at dami ng hukbong bayan. 

Ang mga taktikal na opensi- 
ba ng BHB ay napaigting at na- 
kapagluwal ng paparaming ar- 
mas para sa pagbubuo ng mga 
bagong yunit panlaban. Lumala- 
ki ang kaswalti sa tropa ng ka- 
away na nagdulot ng demorali- 
sasyon sa kanilang hanay. Na- 
wasak at naparalisa ng mga yu- 
nit ng BHB ang linya ng trans- 
portasyon at suplay ng kaaway, 
mga imbakan at sasakyan. Na- 
baklas nila ang malalaking lupa- 


11 


in sa pagsusulong ng reporma sa 
lupa. 

Nalansag o naparalisa nila 
ang mga empresa sa negosyo at 
malalaking pag-aaring lumala- 
bag sa batas ng demokratikong 
gubyerno bayan. Kabilang sa 
mga paglabag na ito ang pag- 
wasak sa kapaligiran at produk- 
syong agrikultural, pangangam- 
kam sa lupa ng mamamayan, 
pagtutol at pagsagka sa repor- 
ma sa lupa o pagluluwas ng mga 
hilaw na mineral sa kapinsalaan 
ng industriyalisasyon sa hinaha- 
rap. 

Ikinalulugod ng malawak na 
masa ng sambayanan ang mga 
taktikal na opensiba ng hukbong 
bayan laban sa armadong tau- 
han at mga pasilidad-militar ng 
reaksyunaryong estado, ang 
pag-aresto at paglitis sa mga 
despotikong panginoong maylu- 
pa, mga lumalabag sa karapa- 
tang-tao, mandarambong, drug 
lord at iba pang kriminal na ele- 
mento, ang paglansag sa mga 
empresa sa pagmimina at pagto- 
troso at mga plantasyon na labis 
na nakapipinsala sa mamama- 
yan at kapaligiran. 

Sa pagpapaigting ng dig- 
mang bayan, nakasamsam ang 
BHB ng papalaking bilang ng 
mga sandata mula sa kaaway, 
nakapagpalaki ng hukbong ba- 
yan at nakapagparami ng mga 
larangang gerilya. Kung kaya 
mas maraming mamamayan sa 
mas maraming larangang gerilya 
ang tumutulong sa hukbong ba- 
yan na kamtin ang malalaking 
tagumpay sa digmang bayan. Sa 
iba't ibang antas ng Partido at 


12 


kumand ng BHB, pinauunlad at 
isinasakatuparan ang mga ga- 
bay at plano para sa mga takti- 
kal na opensiba ayon sa kakaya- 
han ng kinauukulang yunit ng 
BHB. 

Lubos na mulat ang lahat ng 
yunit ng BHB sa kanilang tung- 
kuling maglunsad ng opensiba 
na kaya nilang ipagwagi. Naglu- 
lunsad sila ng operasyon upang 
tambangan o salakayin ang mga 
yunit ng kaaway, pati na mga 
operasyon upang wasakin ang 
mga pasilidad ng kaaway. Nag- 
lulunsad sila ng malawak at ma- 
sinsing pakikidigmang gerilya 
batay sa papalawak at papalalim 
na baseng masa. Gayo'y suma- 
sabak sila sa gawaing masa, 
produksyon at pangkulturang 
aktibidad bilang paghahanda 
para sa mga taktikal na opensi- 
ba. 

Nakapagkamit ang Partido 
ng mga tagumpay sa paggamit 
ng patakaran sa nagkakaisang 
prente upang patatagin ang ba- 
tayang alyansa ng mga mangga- 
gawa at magsasaka, ang progre- 
sibong alyansa ng masang anak- 
pawis sa petiburgesyang lunsod, 
ang patriyotikong alyansa ng 
mga nabanggit na progresibong 
pwersa at pambansang burge- 
sya at ang malawak na alyansa 
na may pansamantala at di ma- 
sasaligang kaalyado sa hanay ng 
mga paksyon ng naghaharing 
sistema na lumalaban sa nagha- 
haring pangkatin bilang komun 
na kaaway. 

Layon ng nagkakaisang pren- 
te na pagkaisahin ang iba't 
ibang pwersa upang labanan ang 
komun na kaaway. Ang ligal 
na patriyotiko at progresi- 

bong pwersa ay bumubuo ng 
mga alyansang 
multisektoral, sek- 
toral at batay sa 
isyu upang abutin 
ang pinakamalawak 
na hanay ng mama- 
mayan. Kaalinsa- 


bay, pangunahing layon ng nag- 
kakaisang prente na tulungang 
sumulong ang digmang bayan. 

Malinaw na ipinakikita ng re- 
himeng Aquino ang kakulangan 
nito ng katapatan at kaseryoso- 
han sa pakikipag-usapang pang- 
kapayapaan sa NDFP. Dapat 
iwaksi natin ang anumang ilu- 
syon na interesado ang rehi- 
meng resolbahin ang mga ugat 
ng armadong tunggalian at ma- 
kapagbuo ng kasunduan sa 
NDFP hinggil sa mga repormang 
panlipunan, pang-ekonomya at 
pampulitika. Malinaw na deter- 
minado itong wasakin ang Parti- 
do at ang rebolusyonaryong ki- 
lusan. 

Hindi maidaraos ang mga 
pormal na pulong sa usapang 
pangkapayapaan ng GPH-NDFP 
hangga't hindi nireresolba at 
iwinawasto ng GPH ang mga sa- 
ligang usaping inihahapag ng 
NDFP. Gayunpaman, patuloy na- 
ting ipinakikita ang paghaha- 
ngad natin para sa usapang 
pangkapayapaan upang hindi 
magawa ng kaaway na palaba- 
sing wala tayong interes sa ma- 
katarungan at pangmatagalang 
kapayapaan at gayundin upang 
panatilihing bukas ang posibili- 
dad na mapipilitan ang kaaway 
na rehimen na seryosong maki- 
pagnegosasyon dahil sa krisis 
at/o dahil sa ating mga makabu- 
luhang tagumpay sa digmang 
bayan. Sadyang ang tanging pa- 
raan upang pwersahin ang ka- 
away na seryosong makipagne- 
gosasyon ay ang bigwasan ito't 
ipamulat na walang saysay ang 
pagtatangka nitong wasakin ang 
rebolusyonaryong kilusan, lalu- 
na ang hukbong bayan. 

Respetado ang ating Partido 
sa pandaigdigang kilusang ko- 
munista at sa anti-imperyalis- 
tang kilusan sa mundo dahil sa 
ating mga rebolusyonaryong ta- 
gumpay sa Pilipinas at dahil kila- 
la tayo sa ating malasakit at 
pagsuporta sa mga Pilipino sa 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


ibayong dagat. Mayroon tayong 
masaklaw na ugnayan sa mga 
partido at organisasyong 
Marxista-Leninista at anti-im- 
peryalista sa ibang bansa. Ang 
ating patakaran sa internasyu- 
nal na pakikipag-isang prente ay 
nagbigay sa atin ng maunlad na 
relasyon sa mga rebolusyonaryo 
at anti-imperyalistang organisa- 
syong masa, mga kilusan at iba 
pang progresibong pormasyon. 
Sa pamamagitan ng ating 
rebolusyonaryong pakikibaka sa 


bansa, makabuluhan tayong na- 
kapag-ambag sa pag-unlad ng 
anti-imperyalista at kilusang 
sosyalista sa pandaigdigang 
saklaw. Lumahok ang delega- 
syon ng ating Partido sa iba't 
ibang kumperensyang interna- 
syunal, porum, at mga seminar 
na naglalayong palakasin ang 
pang-ideolohiya at pampuliti- 
kang pusisyon ng mga partido 
komunista at manggagawa la- 
ban sa imperyalismo at lahat ng 
reaksyon at para sa pamban- 


IV. Mga kagyat na tungkulin sa paglaban 


para sa pagsulong ng rebolusyon 


lakasin ang Partido bilang 

namumunong pwersa sa 
demokratikong rebolusyon at 
sa sosyalistang hinaharap ng 
sambayanang Pilipino. Dapat 
tayong magsikhay upang iba- 
yong palakasin ang Partido sa 
ideolohiya, pulitika at organi- 
sasyon. 


1 Dapat nating ibayong pa- 


Dapat tayong maglaan ng 
mas malaki 
pang aten- 
syon at pag- 
sisikap para 
palakasin at 
konsolidahin 
ang eduka- 
syon at pagsa- 
sanay sa Partido. 
Ang mga gabay 
sa pag-aaral at 
pagtuturo ay da- 
pat tapusin at sa- 
pat na paramihin; pili- 
in, sanayin at pakilusin ang mas 
maraming kadre para sa pagtu- 
turo; ilunsad ang mas maraming 
kurso sa pag-aaral na nilalahu- 
kan ng mas maraming estudyan- 
te sa lahat ng antas. 

Ang mga paglalagom at pag- 
tatasa ay dapat isagawa nang 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


regular at tuwing kailangan 
upang panghawakan ang sitwas- 
yon ng mga rebolusyonaryong 
pwersa at gawain, tukuyin at lu- 
tasin ang mga problema, at ili- 
naw ang mga tungkulin, pataka- 
ran at prayoridad. Dapat isaga- 
wa ang mga pananaliksik at im- 
bestigasyon upang pag-aralan, 
suriin at lutasin ang mahahala- 
gang usapin at problema. Di da- 
pat pabayaang lumala at duma- 
mi ang mga problema; bagkus, 
dapat kaagad na harapin at 
lutasin. Dapat 
ilunsad 
ang mga 
kumpe- 
rensya sa 
gawain at 
pag-aaral 
kung saan 
kalahok ang 
paparaming 
mga kadre 
mula sa iba't ibang lugar at linya 
ng gawain sa mga talakayan 
hinggil sa patakaran at teorya, 
sa pagbubuo ng mga desisyon at 
plano at sa paglalagom at pali- 
tan ng karanasan. 
Dapat nating palakasin ang 
sistemang komite ng Partido at 


sang paglaya, demokrasya at 
sosyalismo. 

Itinataguyod at isinusulong 
natin ang proletaryong interna- 
syunalismo at ang anti-imperya- 
listang pagkakaisa ng mamama- 
yan ng mundo. Tinatanaw natin 
ang isang bago at mas mataas 
na antas ng pandaigdigang kilu- 
sang komunista sa pamamagitan 
ng mga tagumpay ng mga parti- 
dong komunista at manggagawa 
sa iba't ibang bansa at kontinen- 
te. 


ang pamumuno ng Partido sa la- 
hat ng antas. Ilampung libong 
kadre ang dapat paunlarin at sa- 
nayin upang punuan ang mga 
pusisyon ng responsibilidad at 
magsilbing kwerpo sa iba't ibang 
antas at larangan ng gawain. 
Dapat panatilihing malakas at 
masigla ang mga komite ng Par- 
tido sa pamamagitan ng mapa- 
ngahas na promosyon ng mga 
kadreng pinakadedikado at may 
pinakamalalaking kakayahan at 
palitan yaong mga umatras na o 
hindi na umuunlad, at pagkum- 
binahin ang matatanda at maka- 
ranasang mga kadre at mga ba- 
ta at masisiglang kadre. Ang sis- 
tema ng regular at espesyal na 
pag-uulat ay dapat paunlarin bi- 
lang esensyal na rekisito sa pag- 
papalakas ng demokratikong 
sentralismo at pamumuno ng 
Partido. 

Dapat nating pabilisin ang 
pagrerekluta ng mga kandida- 
tong kasapi ng Partido mula sa 
hanay ng mga sulong na masang 
aktibista. Dapat nating sundin 
ang mga rekisito upang tulungan 
ang pag-aangat ng mga kandi- 
datong kasapi tungong ganap na 
kasapi tulad ng nakasaad sa 
Konstitusyon ng ating Partido. 
Lahat ng kasapi ng Partido ay 
dapat makapagtapos ng bata- 
yang kurso at umabante sa mas 
matataas na kurso sa takdang 


13 


panahon. Kailangan silang gu- 
mampan ng tungkulin sa kani- 
lang mga sangay ng Partido sa 
mga yunit ng hukbong bayan at 
organisasyong masang kinapa- 
palooban. 

Dapat walang kapaguran na- 
ting palaparin at palalimin ang 
lihim na organisasyon ng Partido 
sa kalunsuran at kanayunan at 
pandayin ang mga kadre at ka- 
sapi ng Partido sa mahigpit na 
mga alituntunin at pamamaraan 
ng lihim na pagkilos. Absolutong 
kinakailangan 
ito kung layon 
nating ipre- 
serba at isu- 
long ang re- 
bolusyonar- 
yong gawain 
at pakikibaka 
sa harap ng 
walang patumanggang 
mga atake at iskema ng 
pasista at papet na estado na 
durugin o putulan ng ulo ang 
Partido pati na ng masaklaw at 
maigting na mga operasyong pa- 
niktik at espesyal na operasyong 
militar ng US na tumuturing sa 
rebolusyonaryong kilusan sa Pi- 
lipinas bilang target ng kanilang 
pandaigdigang gerang anti-te- 
ror. 


Dapat nating palawakin 
2 at paigtingin ang kilu- 
sang masa kapwa sa ka- 
lunsuran at kanayunan. Kaila- 
ngan nating himukin ang mga 
organisasyong masang nakaba- 
se sa lunsod na itaguyod, ipag- 
tanggol at isulong ang pam- 
bansang kalayaan at demokras- 
ya. Dapat nating paunlarin ang 
kilusang masang tuwirang bu- 
nga ng ating gawaing masa sa 
mga larangang gerilya. 
Himukin ang mga aktibistang 
masa sa kalunsuran na matuto 
mula sa mga manggagawa at 
magsasaka, maglingkod sa sam- 
bayanan at ialay ang kanilang 
buhay sa kilusan ng mga mang- 


14 


gagawa at magsasaka. Dapat 
nating himukin at tulungan ang 
mga aktibistang masang naka- 
base kapwa sa kalunsuran at ka- 
nayunan na suportahan ang 
hukbong bayan at kumilos para 
palawakin ito. 

Dapat nating pamunuan at 
suportahan ang masang magsa- 
saka sa paglulunsad ng malawak 
na mga pakikibakang masa laban 
sa pyudal at malapyudal na pag- 
sasamantala at laban sa mga 
malupit na kampanyang panunu- 
pil ng militar, pulisya at pwer- 
sang paramilitar ng estado. 
Dapat nating hi- 
kayatin ang 
pag-aalsa ng 
daan-daan li- 
bong magsa- 
saka sa mga 

kampanyang masa pa- 
ra igiit at isulong ang 
reporma sa lupa, kunin 
at bungkalin ang mga 
abandonado at tiwangwang na 
lupang agrikultural at paunlarin 
ang produksyon at ang kabuha- 
yan ng mamamayan. 

Dapat nating mapangahas 
na palawakin ang mga rebolu- 
syonaryong organisasyong masa 
at tuluy-tuloy na palawakin at 
palakasin ang mga ito sa pama- 
magitan ng edukasyong pampu- 
litika at mga kampanyang masa 
at pakikibaka. Ang pagpapabaya 
at iba pang kahinaan sa pagpa- 
plano at paggabay ng Partido sa 
gawaing masa at kilusang masa 
ay dapat puspusan at lahatang- 
panig na iwasto. 


Paigtingin ang digmang 
2 bayan at pabilisin ang 

mga pagsisikap na tupdin 
ang plano ng pagsulong mula 
sa estratehikong depensiba tu- 
ngong estratehikong pagkapa- 
tas. Dapat nating ilunsad ang 
mga taktikal na opensibang 
magdudulot ng nakamamatay 
na dagok sa kaaway, paramihin 
ang mga panlabang yunit ng 


BHB, isagawa ang reporma sa 
lupa, itayo ang mga organisa- 
yong masa at mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika at 
buuin ang mga bagong lara- 
ngang gerilya. 

Himukin ang mga manggaga- 
wa at mga nakapag-aral na ka- 
bataan na sumapi sa hukbong 
bayan o magserbisyo sa kanayu- 
nan. Magtalaga tayo ng mga 
kadre at sandata mula sa isang 
rehiyon patungo sa iba pa alin- 
sunod sa komunistang diwa ng 
pagtulong ng relatibong mas 
malakas sa relatibong mas mahi- 
na. Dapat nating kilalanin ang di 
pantay na pag-unlad ng ating 
mga rebolusyonaryong pwersa 
at pagpasyahan kung paano ma- 
tutulungan ng malalakas na 
pwersa ng isang rehiyon ang 
mahihinang pwersa ng ibang re- 
hiyon. 

Sansalain at pigilan ang pag- 
pasok ng kaaway sa mga lara- 
ngang gerilya sa pamamagitan 
ng mga pananambang at iba 
pang aksyon, kabilang ang pag- 
isnayp, paggranada, pagmortar 
at pagpapasabog. Dapat nating 
wasakin ang mga linya ng trans- 
portasyon at suplay at imbakan 
ng kaaway. Di natin dapat pag- 
pahingahin ang kaaway sa pa- 
mamagitan ng paglulunsad ng 
mga atake sa kanilang mga kam- 
po at detatsment tuwing kailan 
posible, kahit sa gabi. Kapag 
matibay ang kublihan ng ka- 
away, maaari natin silang hinta- 
yin sa daan at malantad ang bul- 
nerabilidad sa ating mga pag- 
atake. 

Dapat nating arestuhin at li- 
tisin ang mga panginoong may- 
lupang marahas na tumututol sa 
reporma sa lupa, yaong mga lu- 
malabag sa karapatang-tao, 
mga mandarambong, drug lord 
at mga espiya ng kaaway. Dapat 
nating pagbawalan at lansagin 
ang mga empresang lumalabag 
sa batas at regulasyon ng gub- 
yernong bayan at yaong mga pu- 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


mipinsala sa kapaligiran at pro- 
duksyong agrikultural, yaong 
nandarambong sa likas na ya- 
man at sumasagka sa reporma 
sa lupa at pambansang industri- 
yalisasyon. 


Dapat nating ipatupad 
4" patakaran ng nagka- 

kaisang prente ayon sa 
wastong linyang makauri: su- 
malig sa batayang alyansa ng 
manggagawa at magsasaka, 
kabigin ang petiburgesyang 
lunsod upang paunlarin ang al- 
yansa ng mga batayang pwer- 
sa, ibayong kabigin ang pang- 
gitnang burgesya upang buuin 
ang patriyotikong alyansa at 
palawakin ang nagkakaisang 
prente sa pamamagitan ng 
mga pansa- ; 
mantalang 
alyansa 
sa ilang 


ANG BAYAN Disyembre 26, 2011 


syon ng reaksyunaryong uri 
upang ihiwalay ang sagadsarin 
at gapiin ang kaaway sa pina- 
kamaikling posibleng panahon. 
Dapat gamitin ang nagkaka- 
isang prente upang abutin at 
pukawin, organisahin at paki- 
lusin ang milyun-milyong masa 
at itaguyod ang digmang ba- 
yan. 

Pagkaisahin natin ang lahat 
ng patriyotiko at progresibong 
pwersa upang labanan ang im- 
peryalistang US at kanilang mga 
sagadsaring tuta. Kung kailan 
posible at kailangan, paunlarin 
natin ang pansamantala at tak- 
tikal na alyansa sa mga reaksyu- 
naryong tutol sa pinakamasahol 
na reaksyunaryo bilang target 

na ka- 


A away. Da- 
e pat nating 
# isulong ang tak- 


tika ng paisa-isang 
paggapi sa mga reak- 
syunaryo. Imantine ang 
ating kalayaan at inisya- 
tiba at iwasang lubusan o 
pangunahing pumaloob o su- 
munod sa reaksyunaryong siste- 


mang pampulitika. 


Dapat nating patuloy na 
D paunlarin ang pagkakai- 

sang anti-imperyalista ng 
lahat ng mamamayan at mag- 
ambag sa tuluy-tuloy na pag- 
sulong ng internasyunal na ki- 
lusang komunista batay sa 
paglakas ng mga proletaryong 
rebolusyonaryong partido sa 
kani-kanilang bansa sa gitna 
ng pinakapaborableng mga ka- 
lagayang ibinunsod ng panda- 
igdigang krisis. 

Dapat nating buuin ang pina- 
kamalapad na posibleng inter- 
nasyunal na nagkakaisang pren- 
te ng lahat ng mga pwersang an- 
ti-imperyalista. Dapat tayong 
makipag-ugnayan sa iba't ibang 
pwersang komunista sa pama- 
magitan ng bilateral at multila- 
teral na mga pulong at kumpe- 
rensya bilang paraan ng pagta- 
taguyod ng proletaryong inter- 
nasyunalismo, pakikipagpalitan 
ng mga ideya at karanasan at 
pag-aangat ng antas ng komun 
na pag-unawaan at praktikal na 
kooperasyon. AB 


15 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo- Maoismo 


AYAN 


Edisyong Pilipino 

Espesyal na Isyu 

Disyembre 26, 2011 

www. philippinerevolution.net 


Ibayong palakasin ang Partido 
at isulong ang digmang bayan 


Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 
Disyembre 26, 2011 


alang hanggang kagalakang ipinagdiri- 
Wes natin ngayong araw ang ika-43 ani- 

bersaryo ng muling pagtatatag ng Parti- 
do Komunista ng Pilipinas (PKP) sa patnubay ng 
Marxismo-Leninismo-Maoismo at lahat ng mga 
napagtagumpayan natin mula noon sa demokra- 
ratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino la- 
ban sa imperyalismong US at lokal na mga nag- 
sasamantalang uring malalaking komprador at 
panginoong maylupa. 

Nagbibigay-pugay at parangal tayo sa lahat ng 
kadre at kasapi ng Partido at sa lahat ng rebolu- 
syonaryong pwersa at buong sambayanan para sa 
lahat ng pagpupunyagi at sakripisyo nila sa pagka- 
kamit ng mga tagumpay ng rebolusyon. Maalab na- 
ting purihin at pamarisan ang ating mga rebolusyo- 
naryong martir at katangi-tanging mga bayani. 

Mula noong nakaraang taon, nakamit na- 
tin ang makabuluhang mga ta- 
gumpay sa ating gawaing 
pang-ideolohiya, pampulitika 


at pang-organisasyon. Nagtamo tayo ng mayor na 
mga tagumpay sa pagtupad ng mga rekisitong 
pampulitika para maisakatuparan ang plano nating 
sumulong mula estratehikong depensiba tungong 
estratehikong pagkapatas. Napatatag natin ang 
pampulitikang pundasyon para sa pagpapaigting 
ng digmang bayan. 

Bunga nito, nakapaglunsad ang BHB ng papara- 
ming mga taktikal na opensiba sa kabila ng mata- 
galan at malalaking opensibang militar ng papet na 
pasistang estado. Nagdulot ito ng nakamamatay 
na bigwas sa kaaway at nakasamsam ng mga san- 
data para magkapagbuo ng dagdag na mga panla- 
bang yunit. Nakapaglunsad ito ng malaganap at 
masinsing pakikidigmang gerilya batay sa papala- 
wak at papalalim na baseng masa. 

Napakapaborable ng mga kundisyon ng krisis 
ng pandaigdigang sistemang kapitalista at ng nag- 
haharing sistema sa Pilipinas para sa pagsusulong 
ng demokratikong rebolusyong bayan at para tupa- 
rin sa di katagalan ang planong sumulong mula es- 

tratehikong depensiba 
tungong estratehikong 
pagkapatas. Lubos nating 
samantalahin ang lalong 
paglala at paglalim ng krisis. 
Sirang-sira na ang mono- 
polyong kapitalismo at 
mga patakarang neoli- 
beral. Panahon na para 
paigtingin ng proletaryado at 
mamamayan sa Pilipinas at 
buong mundo ang kontra- 
opensiba laban sa im- 
peryalismo at reak- 
syon. Pasulong 
tayong magmar- 
tsa sa pakikibaka para sa pambansang 
| paglaya at demokrasya at makipagkaisa sa 
` pandaigdigang kilusang anti-imperyalista at 
sosyalista. 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. I dinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 

Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 

I-click ang Advanced 

Tiyaking naka-set sa 10096 ang Scaling 

Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


